MUSEUM OF NATURAL HISTORY 
DEPARTMENT OF GEOLOGY AND GEOGRAPHY 
REYKJAVIK 


MISCELLANEOUS PAPERS No. 17 


-POLARPAM 


REPRINTED FROM NATTURUFRADINGURINN 
Vol. 27, 1957, pp. 145—173 


Voss 


(GEx) 


weg 


Date Due 


A4955 Pam:551.4: (*35) 

ites srs KJA 
KJARTANSSON, Gudmundur ——____— 
AVI BOE ands joG1d Nagrenni. The 


Lake Langisjor and its surrounding 
THLES SOUL LCelanu: 


 ———E =a 


BORROWER'S NAME 


ae 
Peeeeseee. J 
Kase 
eee ee 
cecal 
eae 
44855 


BOREAL INSTITUTE FOR NORTHRM STUDIES, LIBRARY 


THE Uitiv. TY OF ALBERTA ee 
EDMONTON, ALBERTA 6G 268 we” 
CANADA : Wan ees ta 3 


ce + a chenpesatitiatatinlee 


Gudmundur Kyjartansson: 


Langisjor og nagrenni 


Stero og lega. 


Fjégur sterstu st6duvétn 4 Islandi eru: Pingvallavatn 82 km?, 
Porisvatn 70 km?, Logurinn 52 km? og Myvatn 38 km?. Nest i 
rodinni eru prju v6tn pvi ner jafnstér: Hopid 29 km?, Hvitarvatn 
28 km? og Langisjor 27 km?. Pau, sem ba koma nest i r6dinni, 
Apavatn og Skorradalsvatn, eru helmingi minni (Sigurjon Rist 
1957)5 

Ekkert beirra vatna, sem nu voru nefnd, er svo litt pekkt sem 
Langisjor, og ekkert peirra hafa svo fair menn augum 1itid, enda 
ligeur hann a pvi svedi Midhalendisins, bar sem einna minnst 
er mannaferd, 6refunum vid sudvesturstrénd Vatnajokuls milli 
Skaftar og ‘Tungnar. 

Pessi Orefi og framhald peirra handan ‘Tungnar allt til Koldu- 
kvislar eru ein heild bedi ad jardémyndun og landslagi og gloget 
afmorkuod. Hér mun ég kalla allt betta svedi ‘Tungnarorefi, og eru 
takmork peirra: Skaftaé ad sudaustan, Landmannaleid (Fjallabaks- 
vegur nyrori) og Tungna nedan Kirkjufellsdss ad sudvestan (,,fram- 
an“), Kaldakvisl ad nordvestan (,,utan“) og Vatnajokull ad noro- 
austan (,,innan‘‘). : 

Langisjor liggur i austurhorni pessa svedis. Eins og nafnid 
bendir til, er hann mjog ilangur, 20,5 km ad lengd fra nordaustri 
til sudvesturs, en hvergi meir en 2 km a6 breidd. Allstor nes ganga 
ut i hann fra badum hlidum og yfir 20 eyjar og hdlmar eru a4 
dreif um hann allan. Hair fjallgardar liggja fast ad honum a badar 
hlidar, og er adeins prongt sund fram 4 milli beirra vid sudvestur- 
enda vatnsins, en nordausturendinn veit ad Vatnajékli. I pessari 
fjallageil er Langisjor vandlega falinn og sést hvergi langt ad nema 
helzt innan af j6kli — og svo ur lofti, ef hatt er flogid. 


44855 


Pegs? bys eh fas of Et 


146 NATTURUFRADINGURINN 


Ur landkénnunarségu 


Bjorn Gunnlaugsson fann ekki Langasj6 4 landmelingaferoOum 
sinum 1831—1843 og mun engar spurnir hafa af honum haft, pvi 
ad 4 Uppdretti Islands (1844), sem gerdur var eftir beim maeling- 
um, er ekkert st6duvatn synt ndlegt Vatnajokli milli Skaftar og 
Tungnar, en upptok beggja dnna og Hverfisfljéts ad auki teiknud 
fast hvert vid annad ur sudvesturhorni jOkulsins. Um petta hefur 
Bjorn bersynilega ekki haft vid annad ad stydjast en pad, sem 
pa var haft fyrir satt { nestu sveitum, ad pessar ar xttu allar somu 
upptok. Sveinn Palsson (1945, bls. 470) gerir svo grein fyrir pess- 
ari skodun: 

,,Hverfisfljéot, Skafté og ‘Tungna eru mikil jokulv6tn, sem full-_ 
yrt er, a0 eigi G6ll sameiginleg upptok i Skaftarjokli, en engar eru 
heimildir fyrir pvi utan frds6gn pessi: Einu sinni strauk 6bota- 
madur ur Nordurlandi, og sakir dkunnugleika hetti hann sér 
pvert yfir hinar miklu sandaudnir vestan Klofajokuls. Vegna ill- 
vidris og boku villtist hann, en rakst po loks 4 j6kuljadarinn og 
fylgdi honum st6dugt 4 vinstri hond, unz hann kom par ao, sem 
mikil og Ofer elfur brauzt undan jOklinum. Fylgdi hann nu anni 
um hrid, unz hun greindist i prjar kvislar hja kletti einum, virtist 
honum ein falla { SA, og er talid, aS bad sé Hverfisfljét. Onnur 
féll i SV og mundi vera Skafta. Hin pridja fell i V, og a pad ad 
vera Tungna. Yfir hana 4 madurinn ad hafa komizt 4 steinboga. 
Sidan fylgdi hann midkvislinni an pess ad vita, hvar hann for og 
fannst loks af fjarleitarmonnum nokkrum 4 Bulandsheidi upp af 
Skaftartungunni, adfram kominn af hungri og kledleysi (pvi ad 
fot sin vard hann ad binda um fetur sér sakir skdleysis til bess ad 
geta gengio). Eg tek enga abyrgd 4 sannleiksgildi pbessarar séeu, 
sem geti bo verid sénn.“ (Pyding Jons Eypdérssonar ur dénsku.) 

Naumast er borf annarra athugasemda vid pessa ségu en peirra, 
sem Sveinn Palsson gerir sjalfur og hér voru til ferdar. bess ma bd 
geta, aS 4 Tungna hefur nu fundizt steinbogi, sem Sveinn vissi 
ekkert um, en geti verid sa, sem nordlendingurinn gekk yfir dna. 
Hann er rett ofan vid buginn, bar sem Tungna sveigir austur ad 
jOklinum framan vid Jokulgrindur, adeins 3 km ofan vid skdla 
Joklarannséknafélags Islands { Tungnaérbotnum fremri. Boginn 
er bykk og heilleg helluhraunsspGng, slétt ad ofan og veri negi- 
lega breid fyrir jeppabil, en brekkan upp fra anni a& austan er 


LANGISJOR OG NAGRENNI 147 


of brott hverju 6kuteki. Pegar ég fann penna steinboga, 30. juli 
1955, var fremur mikid i anni og rann kvisl ur henni framhja 
honum a6 vestan. Pa kvisl vard ég ad vada vel i mjdalegg, en ad 
ooru leyti er barna aget bru fyrir gangandi mann. 

Elzta heimild mér kunn, sem getur um Langasj6, svo a0 vart er 
um ao villast, er fréttaspistill { Isafold 1878 (bls. 96): 

,A Sidsumannaafrétti { utsudurhorninu 4 Vatnajokli hafa fund- 
izt tveir grosugir dalir. Nordur af délunum er vatn, sem haldid er 
ao Skafta renni ur. Fj6ll pau, sem pessir dalir liggja i, hafa adur 
verid kollud Skaftarfjoll, eru nu kollud Fogrufjoll. Virdast pau 
vera afost vid VatnajoOkul, nema hvad Skafta mun renna fram milli 
peirra og h6fudjokulsins. Gdd beit er bar fyrir fé, en ad Gdru leyti 
eru pessi fj6ll og dalir ekki negilega kannadir. Islendingar bida 
eftir pvi, aO einhver Englendingur radist { pad. 

Vatn bad, sem hér er getid og ,,haldid er, ad Skafta renni ur“, 
er ad Ollum likindum Langisjér, en geti pd e. t. v. verid eitthvert 
l6nid i Fogrufjollum. 

Nest er getid um Langasjé i skyrslu eftir Olaf Palsson 4 H6fda- 
brekku um konnunarferd, sem hann og fleiri Skaftfellingar foru 
inn a4 Orefi sumarid 1884. Peir félagar nefndu vatnid ,,Skaftar- 
vatn. Peir gengu a Sveinstind (sem ba var nafnlaus), ,,hesta tind- 
inn, sem til er i fjallgardinum [p. e. Fogrufjollum], ... og nefndum 
vid hann Bjarnatind, af pvi fyrir nokkrum arum hafdi Bjarni 
[Bjarnason] i Horgsdal med fleirum farid nordur yfir Skafta og 
upp a penna tind og hladid par vérdu“ (Olafur Palsson: 1885 bls. 
1). Einnig kénnudu peir nokkurn hluta Fégrufjalla, sem Olafur 
kallar ,,Skaftarfjallgaro." 

borvaldur Thoroddsen kom tvisvar ad Langasj6 — eda a. m. k. 
svo nerri, ad hann sa vel til vatnsins. I fyrra skiptid, 5. agust 1889, 
reid hann upp ur Botnaveri, sem hann hafdi fundid og gefid nafn 
i pessari s6mu ferd, upp a fjallgardinn sunnan vid ‘Tungnarbotna. 
Og er hann sa sudur af, gaf a ao lita: 

,,.Par vid enda fjallgardsins hefur jokullinn rakad saman miklu 
erjotrusli i haar dldur, og i hvilft vid jokulinn er par tjorn af uppi- 
stoduvatni mjolkurhvitu. Skridjokulr6ndin heldur afram sudur 4 
béginn eins langt og augad eygir. En fyrir sunnan okkur er tind- 
éttur har fjallgardur [Fogrufjoll], jafnhlida beim, er vér stondum 
a, og na pessir fjallgardar eins langt sudur eins og vér saum, allt 
sudur undir Torfajokul. I deldinni milli pessara tveggja fjall- 


148 NATTURUFRADINGURINN 


garda er geysistért vatn med jokullit. bad er mjott, en svo langt, 
aS vid sAum ekki fyrir endann 4 pvi, enda hverfur pad yzt i sudri 
inn 4 milli mula, h6fSa og harra tinda. Jokullinn gengur fram i 
efsta enda hess, lokar honum pvert yfir dalinn milli fjallgardanna, 
og bess vegna er lika jOkullitur 4 vatninu. Vida ganga hofdar og 
nes fram i vatnid, og halendar eyjar eru i pvi sumstadar, en hvergi 
var grodur sjaanlegur. Samt er landslagid par i kring hrikalegt, 
fagurt og margbrotid, pvi fellin og tindarnir eru svo kynlega lag- 
adir og hinir raudu, moraudu og gulu litir i mdberginu stinga 
vel af vid hvitgrant vatnid og fannhvitar bungurnar 4 Vatnajokli. 
Vid kolludum vatnid Langasj6. Nalegt sudurenda pess er har tind- 
ur, einkennilega lagadur, sem ber mikid af fj6llunum par { kring 
[p. e. Bjarnatindur, er Porv. nefndi sidar Sveinstind]. Hinumegin 
vid fjallgardinn fyrir sunnan Langasj6 er flatlendi. Sést bar votta 
fyrir vOtnum fram med joklinum, og gegnum sk6rdin glitrar hér 
og hvar i kvislar, liklega Skafta, sem ad 6llum likindum kemur ur 
joklinum i krikanum fyrir sunnan penna fjallgard, en ekki gat- 
um vid séd, hvort nokkur kvisl rennur i hana ur Langasj6.“ 
(Porv. ‘Phoroddsen 1890. bls. 81, og Grlitid breytt 1914, bls. 
260). 

Porvaldur kom ad Langasj6 dru sinni 24. juli 1893 og ba ad 
sudvesturenda hans, undir Sveinstindi. 1 nzstu ferSasOgu sinni 
(Porv. Th. 1894, bls. 97—99) tekur hann upp aftur hid helzta ur 
fyrri lysingu sinni a vatninu, en betir vid nyjum athugasemd- 
Uti, Ailes: 

»SkridjOkull gengur nidur ij nordurenda vatnsins. ... Langisjér 
er 3 milur 4 lengd, en ekki nema 4 ur milu 4a breidd. ... Fyall- 
gardarnir beggja megin eru vidlika hair (2800—3000 fet), en sydst 
{ Fégrufjollum, vid sudurenda vatnsins, er har hnukur, sem ber 
af dllum 6drum og sézt mjog langt ad. Hann er hér um bil 3500 
fet A hed. Tind penna kélludum vid Sveinstind eftir Sveini Pals- 
syni, sem allra manna bezt hefir ritaS um fjoll og j6kla i Skafta- 
fellssyslum. Sjalft vatnid liggur 2136 fet fyrir ofan sevarmal. Ekk- 
ert hefir bad afrennsli sudur 4 boginn nema kvisl pa, er rennur — 
i Rotagil [p. e. Hvanngil]. Hun siast ur vatninu gegnum sand- 
Sldurnar. A vorin, begar leysingar eru, vex vatnid téluvert. Pad 
sést 4 fjorumorkum fram me®@ strondinni, og ba rennur eflaust 
meira vatn i kvislina.“ 

Pegar pess er gett, hve Porvaldur Thoroddsen hafdi litinn tima 


LANGISJOR OG NAGRENNI 149 


1. mynd. Langisjor; horft nordaustur. 
Langisjor from the southwest. 
Ljésm.: Gudém. Kyjartansson. 


og teki til landmelinga, er ekki hegt annad en dast ad, hve mel- 
inganidurst6dur hans eru nerri lagi: A hinum nyja uppdretti 
Islands (Geod. Inst.) er lengd Langasjdéar 20.5 km (P. Th. 22.6 km, 
en sidan hefur vatnid stytzt af aurburdi ur joklinum, sja sidar), 
hed vatnsins yfir sj6 milli 660 og 680 m* (P. Th. 664 a og hed 
Sveinstinds 1090 m (P. Th. 1098 m). 

Pessi landko6nnun Porvalds fyllti upp mikla eydu a Uppdretti 
Islands 4 svedinu milli Skaftar og Tungnar. begar sama dr gerdi 
hann kort af Vestur-Skaftafellssyslu, bar sem Langisjor er rétt teikn- 
adur i adalatridum, nema hvad a er synd renna ur sudvesturenda 
hans sudur i Hvanngil og Skafta, en ekkert anna afrennsli. (Porv. 
Th. 1893—94). Nu segir Porvaldur reyndar, a6 pessi kvisl siist gegn- 
um sandoldur. Slikt MSOER ED ecu eK er naumast rétt ad kalla 
afrennsli og pvi sidur marka 4 kort sem vatnsfall. Er mér pbvi ekki 


, , 


* Samkv. hedarlinum, pvi ad engin heSartala er 4 vatninu 4 kortinu. 
Mér meldist ‘dieses 648 m. y. s., notadi loftvog og gekk ut fra hnuk med 
heSart6lunni 500 4 kortinu vid SV-enda vatnsins. 


150 NATTURUFRADINGURINN 


ljést, hvort Porvaldur 4 vid, aS parna sé um aod reda raunverulegt 
afrennsli (utfall) eda adeins leka i gegnum gropin jardlog. Hid 
sidara veri rétt. 

En bess var ekki langt a3 bida, ad uitfallid ur Langasjo fyndist. 
Haustid 1894 féru prir Skaftfellingar i leitir { Fogrufjoll og leit- 
udu lengra inn eftir fjallgardinum en ddur hafdi verid farid. Peir 
voru Gudémundur Gudmundsson vinnumadur a Svartanupi, Jon 
Benediktsson i Pykkvabe i Landbroti og Pérarinn vinnumaour a 
Prestsbakka. Peir komu fyrstir manna ad utfallinu ur Langasj6. 
Gudmundur a4 Svartanupi skrifadi Porvaldi Thoroddsen pegar 
um ferd peirra og lysir utfallinu og stadhattum vid pad skilmerki- 
lega, en Porvaldur birtir tidindin af pessari uppgotvun asamt kafla 
ir bréfinu (dags. 21. okt. 1894) 1 nesta arg. Andvara (Porv. Th. 
1895, bls. 83—84). 

Utfallid reyndist vera um préngt skard i gegnum Fogrufjoéll 
innanverd. Pad beljar stuttan spd] nidur i allstért lon, en ur pvi 
er aftur lygn os austur i Skafta. Bzodi sjalf utfalls4in og 16nid, sem 
hun rennur i gegnum, eru svo adkreppt milli brattra fjalla, ad ekk- 
ert ber 4 peim fyrr en ad er komid. Ain i heild er nu jafnan nefnd 
Utfall. 

bad annad i lysingu Porvalds a Langasjo, sem ekki kemur heim 
vid nuverandi asigkomulag vatnsins, er su stadhefing, ad skrid- 
jOkull gangi nidur i nordurenda pess. bar er nu um 1—4 km breid 
landrema milli jOkulspords og vatnsenda. En betta hefir breytzt, 
eins og sidar mun a6 viki0. 

Sumurin 1937 og 1938 voru geysistor svedi af Midhalendinu og 
bar 4 medal Langisjér ljosmyndué ur lofti 4 vegum Landmelinga- 
stofunnar dénsku (Geodztisk Institut). A beim kortblédum af 
Uppdretti Islands, sem fyrst voru gerd eftir beim ljésmyndum, 
og komu ut 1943 og 1945, vantar enn Utfallid ur Langasjé. Skard- 
id er ad visu synt, einnig 1l6nid og dsinn ur pvi, en fast vid Langa- 
sjO er skardinu lokad af 680 m hedarlinunni. En i seinni utgafu, 
1953, var betta lagad. 

Skaftartungumenn leita nu Fogrufjoll 4 hverju hausti allt inn 
ad Utfalli, en inn yfir bad hefur ekki verid farid nema tvisvar, 
ad pvi er ég bezt veit. 

Haustid 1946 for prir menn i eftirleit af Sidu. bad voru brz®- 
urnir Eirikur (nt bondi 4 Asmundarst6dum { Holtum) og Oddur 
Skulasynir i Mértungu og Olafur Vigfusson 4 Pverd. beir Eirikur 


LANGISJOR OG NAGRENNI 151 


og Olafur hafa sagt mér af ferdinni, en aldrei mun hafa verid 
greint fra henni i almennum fréttum. Hinn 27. oktéber skildu peir 
eftir hesta sina i seluhusinu i Bleng og gengu badan nordur yfir 
Eldhraunid ur Lakagigum. Peir 6du Skaft4 i moérgum kvislum 
fyrir innan Trollhamar og sidan utfallid 4 hinum lygna kafla pess 
nedan vid l6nid, sem pad rennur { gegnum. ba var frost og litid 
votnum, en Utfallid pd mittisdjupt. Peir fundu eitt lamb i Fogru- 
fjdllum innan Utfalls og héfSu bad heim med sér, komu aftur { 
Bleng ad kvoldi sama dags eftir 11—12 klst. gongu. Peim pétti fagurt 
beitiland i pessum enda Fogrufjalla, litlu sidur en framan vid 
Utfallid. En fé mun mjég sjaldan fara pangad vegna talmana af 
votnum og jokli, og enginn veit til, aS menn hafi komid par 4 
undan bessum pbremenningum. } 

Sidari ferdin inn yfir Utfall var gerd af Skaftartunguménnum 
anna hvort haustid 1953 eda ’54. Medal peirra var Gisli Sigurds- 
son a Bulandi, sem er heimildarmadur minn um bessa ferd. Peir 
sau af fremri fj6llunum fdeinar kindur handan Utfallsins, og é6du 
nokkrir menn yfir um til ad na peim. Peir vdldu sér vad ofan vid 
l6nid. bar er straumpungt og grytt, en ekki eins djupt og nedan 
lons, par sem Sidumenn hofdu farid. 

Foégrufj6ll innan Utfalls — nanar til tekid kriki s4, sem verdur 4 
milli Skaftar a3 austan, Utfallsins a6 sunnan, Langasjéar ad vestan 
og Vatnaj6kuls ad nordan — er liklega su grodurvin hér a landi, 
par sem festir menn hafa feti stigid. Vera ma, ad Sidumennirnir 
prir, sem ad framan getur, hafi komidé par fyrstir allra manna. En 
ekki verdur pad po fullyrt, pvi aS minni torferur munu hafa verid 
A leiS pangad upp fra Sidu, adur en Eldhraunid rann 1783. Enn 
fremur er til heldur forneskjuleg s6gn um fyrri mannaferd a pess- 
um slédum. 

Hun er i Landnamabok (1946, bls. 165—167), bar sem segir, 
ad Gnupa-Bardur hafi flutt sig buferlum ur Bardardal sudur i 
Fljétshverfi. Leidarlysingin er i stytzta lagi: ,,Hann for Vonarskard, 
par er sidan heitir Bardargata“. Ekki mun nu oruggt, ad _,,Vonar- 
skard“’ Landna4muh6fundar sé hid sama og nu heitir svo. En 
stytzta og greidasta leid ur Vonarskar®di til Fljotshverfis liggur med 
jokulréndinni og fyrir innan Langasjo. Eins og nu hattar lands- 
lagi ma heita greitt ad ganga 4 jOkli fyrir ofan upptok allra stor- 
4nna Kéldukvislar, Tungnar, Skaftar og Hverfisfljéts. En ad Oll- 
um likindum 14 jokulréndin mun innar 4 landnamsodld, og kann 


152 NATTURUFRADINGURINN 


ba Baérdur ad hafa farid ad sama skapi innar og annad hvort 4 jokli 
fyrir uppt6k dnna eda yfir upptakakvislarnar. En hvort sem er, 
liggur leidin ur Vonarskardi sudur i Fljotshverfi ndlegt innri 
enda Fogrufjalla. / 

Nu er synt, ad einangrun Langasjéar og Fogrufjalla innan Ut- 
falls er rofin. Fj6ldi folks ferdast nu 4 hverju sumri i bilum inn i 
Tungnarbotna fremri, par sem J6klarannséknafélag Islands reisti 
sér skala fyrir nokkrum drum. Padan er adeins farra klst. gangur 
sudur ad nordurhorninu 4 Langasjé, og ma pa hvort sem vill vada 
dna a aurunum undan skalanum eda krekja upp 4 steinboga og 
ganga 4 Jokli fyrir ofan pann hluta arinnar, sem kemur sunnar ur 
jOklinum. Litlu lengra er i nordurenda Fogrufjalla, og mun grei6- 
ast aS ganga bangad 4 jokli og losna svo vid ad vada auravotnin, 
sem renna undan honum i vatnsendann. 

Enn fremur hefur nti fundizt leid, sem er slarkfer sterkum, ha- 
um bilum, inn a@ sudvesturendanum a Langasjo. Hun liggur til 
nordausturs ut af Landmannaleid nalegt vatnaskilum milli Jokul- 
dala og Skuggafjallakvislar. Gisli a Bulandi telur sennilegt, ad 
finna megi greidari leid austar. 

Tvo nestlidin sumur hef ég komid ad Langasj6 og staldrad bar 
nokkra daga vid jardfrediathuganir. I fyrra skiptid voru ferda- 
félagar minir: Gudbjort Olafsdottir fri i Reykjavik, Haraldur 
Matthfasson menntaskélakennari, Kristin Olafsdéttir kona hans 
og Olafur Briem menntaskdlakennari, 6ll 4 Laugarvatni. AO morgni 
31. juli logdum vid upp fra skalanum i Tungnarbotnum, 6dum 
Tungna, sem pa var adeins hnédjup eftir vegt neturfrost, og geng- 
um skammt undan jOkuljadrinum upp a halsinn, sem skilur ‘Tungn- 
arbotna fra fjallakvi peirri, sem Langisjér liggur i. Pegar bar fer ad 
halla sudur af, blasir Langisjor vid i allri sinni dyrd eins og Por- 
valdur ‘Thoroddsen hefur lyst honum og tekid er upp hér ad fram- 
an. bar gengum vid ut 4 skridj6kulinn upp af nordausturenda vatns- 
ins og yfir hann i endann 4 Fogrufj6llum, ba fram med beim ad 
austan og tjoldudum par a mosafit undir snarbrottum, en furdu- 
vel gronum hlidum skammt fyrir innan Utfall. bar var hyrlegt um 
a litast eftir 6refagdnguna. Um kv6éldid skodudum vid Utfallid, 
og reyndist 6fert upp med pbvi ad nordanverdu fram hja Iéninu, 
svo ad ekki verdur komizt ad uppt6kum pess beim megin nema 
meo pvi ad klongrast yfir fjallgardinn. Daginn eftir gengum vid a 
jokli fyrir ofan allar upptakakvislar Skaft4ar og komum nidur i 


LANGISJOR OG NAGRENNI 153 


2. mynd. Landslag 4 Tungndrérefum, horft austur. Fremst: vikrar. A mi@ri 
mynd: ljésari meléldur (jékulrudningur), sem standa upp ur vikrinum. I 
baksyn: mdbergshryggir, Grenifjallgardur (ner) og Sveinstindur (fjzr). 
Foreground: valley floor covered with dark pumice from which some morainic 
hills are protruding (showing in lighter shade). Background: the moberg ridges 
of Grenifjallgardur and Sveinstindur. 

Ljésm.: Gudm. Kjartansson. 


Fljétsodda vid upptok Hverfisfljéts. Nezstu daga skodudum vid 
Lakagiga og komum 4. agust nidur ad Pvera austast 4 Sidu. 

I siSari ferd minni ad Langasj6 vorum vid Porvaldur Pérarins- 
son logfredingur tveir saman. Vid logdum upp ur Reykjavik 31. 
dgust sl. og ékum alla leid ad Langasj6, tjoldudum daginn eftir 
nordan undir Sveinstindi, par sem ekki vard lengra komid jepp- 
anum. badan gengum vid um Foerufjéll inn ad Utfalli og gistum 
eina nott hja leitarmannakofa i Grasveri. Leidin bangad fra Sveins- 
tindi liggur eftir endilangri geilinni i Fogrufjollum fram hja 
moérgum terum st0duvétnum, og er par vidast greitt ad ganga 
og alls stadar storkostlegt og fagurt landslag. Leitarmenn fara par 


ra 


med hesta 4 hverju hausti. A einum stad skerst vik, sem nefnist 


154 NATTURUFRADINGURINN 


Fagrifjordur, i gegnum nordurfjallgardinn inn i geilina og svo fast 
upp ad rotum sudurfjallgardsins, ad par verdur annad hvort ao rida 
forvada undir klettum — Haskanefi og 6drum til — eda klongr- 
ast framhja uppi i brekkum. Svo djupir eru forvadarnir, ad par 
pykir 6fert, pegar mikil alda er 4 vatninu. Hinn 4. september 
gengum vid 4 Sveinstind og édkum fram ad Bulandi i Skaftartungu. 

Hér ad framan hef ég pegar lyst nokkud Langasj6 og umhverfi 
hans, en mest med annarra ordum, sem ég get stadfest af eigin 
raun. bad, sem hér fer a eftir, er ad miklu leyti arangur af ferdsum 
minum sidastlidin sumur. 


Berg og landslag 


Tungndrorefi, eins og bau voru skilgreind { upphafi pessarar 
greinar, eru nordausturhlutinn af hinu mikla mébergssvedi Mi6- 
Sudurlands og h. u. b. helmingur pess ad sterd, og einmitt pessi 
hluti er sérstaklega eindregid modbergssvedi: Berggrunnurinn er 
eingOngu ur mdbergi asamt bess konar ivafi af blagryti, sem pvi 
er vant ad fylgja, en bad blagryti er mest bodlstraberg og déregluleg- 
ir gangar og xOar. 

Nafnid modberg er hér haft i hinni prengri merkingu bess (,,gos- 
moberg™, ,,brungryti“), b. e. adeins um molaberg til ordid ur 
basiskum, glerkenndum og sundurlausum gosefnum, sem _hafa 
limzt saman i fremur lina steypu og litazt bruin vid ummyndun 
glersins { palagonit. Pessi bergtegund asamt adur nefndu blagryt- 
isivafi er afar Utbreidd hér 4 landi a premur stérum svedum, mo- 
bergssuedunum. Pau eru: eitt 4 Mid-Sudurlandi, bad sem hér 
er um aod reda, annad a Reykjanesskaga og allt til Langjokuls, 
og hid pridja og stersta ner um allt Odadahraun og mikinn hluta 
PingeyjarsysIna. 

Vidast hvar 4 mobergssvedunum hér a landi er blagrytisivaf 
mobergsfjallanna negilegt til bess, aS blagrytissteinar eru adalefnid i 
urdum og skridum; og i melum (sem eru rudningur isaldarj6kla) og 
areyrum er nerri hver hnullungur og vala ur blagryti. Petta stafar 
vitanlega af pvi, ad vid vedrun molnar mobergid fljétlega nidur i 
dust, sem rykur eda skolast burt, og mdbergssteinar slitna fljdtt 
upp til agna i flutningi med vatni eda jokli; en pad lausagrjot, 
sem springur ur blagrytiskl6ppum, endist miklu betur i flutningi 
en mobergssteinar. 


LANGISJOR OG NAGRENNI 155 


3. mynd. Bodlstraberg yfir mdbergi i Grenafjallgardi. 
Pillow basalt resting on médberg in Grenifjallgardur. 
Ljésm.: Gudm. Kjartansson. 


En i fj6llunum kringum Langasjo er pessu svo dévenjulega far- 
i0, ad par er leitun ad blagrytissteini i lausum jardlogum, hvad 
pa ad blagrytisklopp. Po vantar par ekki lausagrjot, en bad er vid- 
ast hvar eingOngu ur mobergi, jafnvel grettistokin 4 melunum og 
kastm6lin vid vatnsbordid. Nalegt Langasj6 hef ég fundid blagryti 
i fostu bergi 4 adeins premur stOdum: 1. Fast sunnan vid skardi6, 
sem bilasl6din liggur um yfir Grenafjallgard, roéskan kilémetra 
vestur fra vatnsendanum er allstér klettur ur dvenju logulegu 
bodlstrabergi, og eru bdlstrarnir ur mjég stordilottu blagryti (3. 
mynd). Dilarnir eru hvitir feldspatkristallar, allt upp i 3 cm ad 
pvermali. 2. I nordurhlid Sveinstinds, ofanvert vid midju, er 1é- 
rétt blagrytislag i moberginu. Lagid er adeins 1—2 m ad pykkt, en 
liggur dslitiS a. m. k. nokkur hundrud metra spol, og mun pad 
vera innskotslag, b. e. yngra en bergid bedi fyrir ofan og nedan. 


, 


3. Loks sa ég litinn blagrytiskleggja nordan i sydri hrygg Fogru- 


156 NATTURUFRADINGURINN 


fjalla.um 114 km sudur fra mynni Fagrafjardar, og mun hann 
einnig vera innskot. 

Mobergid, sem er ner einrad bergtegund i fjéllunum vid Langa- 
sj6, er yfirleitt smagert (tuff fremur en breksia) og med litlum 
tilbrigSum. Lagskiptingar eftir molasterd getir fremur litid og 
sums stadar alls ekki. 

Uppi 4 halsinum milli Tungnarbotna og Langasjéar inn vid 
jOkul er mdbergid 4 k6flum hvityrjétt af smaum, en péttum holu- 
fyllingum ur kalkspati. Slikt berg er silfurgratt til ad sja, og hinn 
ljdsi litur bess stingur i stuf vid hid venjulega, brunleita moberg. 
Hvityrjott mdberg er allalgengt um nordurhluta ‘Tungnarorefa 
(t. d. i Ljésufj6llum, sem draga nafn af pvi, en til demis um slikt 
berg vid alfaraveg ma nefna mulann Silfurberg, sem skagar fram 
undan Ingélfsfjalli gegnt Kogunarhol. 

Allir peir, sem eitthvad hafa fjallaS um mébergsmyndun Islands 
a sidustu daratugum, eru nu a einu mali um pad, ad berggrunnur 
mobergssvedanna sé til ordinn a isdld, og flestir, aS mobergid sjalft 
sé ad mestu leyti eda eingdngu myndad a jOkulskei6i, i eda undir 
jOkli (Peacock 1926, Noe-Nygaard 1940, Gudm. Kj. 1943 og 1956, 
Bemmelen & Rutten 1956). bé hefur prof. ‘Trausti Einarsson (1946) 
leitt rok ad pvi, aS mobergi6 hafi allt eins getad ordid til 4 islausu 
landi. En ég tel fleiri og veigameiri rok hniga ad hinni skoduninni: 
ad snerting heitra, okristalladra gosefnanna vid vatn eda is valdi 
pvi — og sé jafnvel skilyrdi fyrir pvi — ad ur beim verdi moberg. 

Bergid 4 hinum eiginlegu modbergssvedum er eflaust fra sidari 
hluta isaldarinnar og vart eldra en fra sidasta og nestsidasta jOkul- 
skeidi hennar. ‘Til svo ungs aldurs bendir margt, sem of langt yrdi 
upp a6 telja. Pd skal pess getid, ad hvar sem ég hef profad stefnu 
segulsvidsins i blagrytisivafi mdébergsins 4 ‘Tungnar6refum, hefur 
hun reynzt ,,rétt“, pb. e. i samremi vid nuverandi segulskaut jar6- 
arinnar. Svo er t. d. um adurnefnt bodlstraberg i Grenafjallgardi 
og innskotslag i Sveinstindi. Aftur 4 moti er pessi stefna ,,6fug“ 
vida i hinum fornlegri isaldarmyndunum, sem koma i ljés beggja 
vegna mobergssvedisins, t. d. austur 4 Sidu og uti i Hreppum. 


Fjollott er vid Langasj6, og par eins og annars stadar 4 Tungn- 
darorefum eru ner Oll fjdllin mjég il6éng i stefnu fra nordaustri 
til sudvesturs. Breitt fjalllendi med pessu einkenni skilur préna, 
sem Langisjér liggur i, fra peirri, sem Tungna rennur eftir. bad 


LANGISJOR OG NAGRENNI 157 


4. mynd. Horft af Sveinstindi inn yfir Langasj6, Fogrufjoll og Skaftaraura til 
Vatnajokuls. Vestasta l6nid i Fogrufj6llum sést vel og glittir i fleiri. 
View from Sveinstindur, looking N. E. From left to right in the picture: Langt- 
sjor, the double ridge of Fégrufjoll and the fluvioglacial plain of the. Skaftd. 
Ljésm.: Gudm. Kjartansson. 


ris hest {1 bungunni Breidbak (1018 m) upp af midri nordvestur- 
strond Langasjéar, en lekkar fram og greinist i samsida fjallgarda 
med sundum a milli. Par er Grenifjallgardur nest Langasj6, grdd- 
urlaus pratt fyrir nafnid. En ad sudaustanverdu vid Langasj6, milli 
hans og Skaftar, liggur adeins einn mjor fjallgardur, Fogrufjéll. 
Raunar eru pau klofin ad endilongu af djupri og prongri geil, svo 
ad einnig ma til sanns vegar fera, ad fjallgardarnir séu tveir. Vid 
verdum ao kalla ba nyrdri og sydéri hrygginn eftir malvenju Skaft- 
Artungumanna, pvi ad dgerlegt er ad mynda lysingarord af sam- 
setningunum nordvestur og sudaustur. Sudurhrygeurinn er bedi 
samfelldari og herri, fullir 900 m y. s. 4 nokkrum st6dum. Fogru- 
fj6ll risa brott upp fra Skafta annars vegar og Langasj6 hins vegar. 
Badum megin og pd einkum meO vatninu eru vida hair hamrar og 
mobergssvadar, en hvergi regluleg klettabelti, enda engin bla- 


158 NATTURUFRADINGURINN 


erytislég. Sudurfjallgardurinn er sérkennilega vel groinn, einkum 
sudurhlidin og ekki sizt par, sem allmikill bratti er. Grédurinn er 
mest mosi, en einnig gras og mikid af blémfdégrum fjalljurtum. 

I framhaldi til sudvesturs af Fogrufj6llum ris Sveinstindur (1090 
m y. s.) tigulegastur allra fjalla 4 Tungnarérefum og einnig hest- 
ur ad undanskildum Kerlingum upp af Tungnarbotnum innri og 
6drum randfjollum Vatnajokuls par fyrir nordan. 

I geilinni, sem skilur nordur- og sudurhrygg Fogrufjalla, er roo 
af st6duvotnum — eda ldnum, eins og Skaftartungumenn kalla bau 
jafnan. Oll pessi lon, 8 eda 9 ad tolu, eru afrennslislaus, nema hvad 
lekur rennur ur einu ldéninu yfir i hid nesta, pegar lagt er i beim, 
en begar vatnsbordid hekkar, vaxa bedi pessi lon saman i eitt. 
Nu i haust voru fj6rubord vid oll lénin, vidast nokkurra metra 
ha, svo ad vatnid i peim hlytur ad hekka og lekka eftir arstid og 
vedrattu. Mikid vantar a, ad legdirnar, sem lonin eru i, fyllist 
nokkurn tima upp 4 barma. Svo myndi po fara, ef bergid i Fogru- 
fjollum veri vatnshelt. En petta er ekkert einsdemi. Afrennslis- 
lausar legdir med tjarnastedum og fj6rubordum eru eitt af ein- 
kennum mobergssveda og syna, ad bergi6d heldur illa vatni. Yfirbord 
flestra lonanna i Fogrufjollum er synu herra en yfirbord Langa- 
sjOar, og ma raunar af pvi marka, ad lekinn gegnum mobergid sé 
heegur. 

Lonin i Fogrufjollum eru med teru vatni, en Langisjor er allur 
svo litadur jOkulgrugei, ad ekki sér i botn 4 meira en 10—15 cm 
dypi, jafnvel ekki i sydstu vikinni, fjarst j6klinum. Veidilaust er 
i Ollum bessum votnum. Vid Porvaldur saum mikid af sk6tuormi 
{ innsta loninu framan Utfalls, en hvergi annad kvikt. 

Eins og pegar er getid, finnst vart annad fast berg en moberg i 
Fogrufjollum' og vid Langasjé6. En auk pess er landslagid einhlitt 
dzmi um mobergslandslag og bd i svipmesta og fegursta lagi. Allir 
hinir sterri drettir landslagsins liggja i sému stefnu, og hér er su 
stefna nordaustur-sudvestur, ,,landnordurstefnan“, eins og yfirleitt 
a Sudurlandi. (Nanara til tekid er hin sem nest N43°A 4 svedinu 
milli Skaftar og Tungnar) I pessa stefnu liggja fj61l og dalir, stdér- 
amar og stoduvotnin, og henni fylgja enn fremur hinar unglegu 
gossprungur og gigaradir beggja vegna bess svedis, sem hér er um 
ad reda, t. d. Lakagigar og Eldgjd i sudaustri og Vatnaéldur og 
Heljargj4 i nordvestri. Pessir landslagsdrettir gefa i skyn, ad 
parna ,,liggi i“ jardskorpunni ad sinu leyti eins og i furubordi, 


LANGISJOR OG NAGRENNI 159 


5. mynd. Horft sudvestur eftir geilinni, sem klyfur Fogrufjoll ad endiléngu. 
Sveinstindur fjarst t. h. 
View towards the S. W. along the trench dividing the Fogrufjoll chain into 
two ridges. 
Ljésm.: Gudm. Kjartansson. 


f 


sem rifnar eda klofnar audveldlega { eina stefnu, langsum, en ekki 
adrar. Jardskorpan er bersynilega klofin sundur { mjoar remur 4 
pessu mobergssvedi, og svo er pessu raunar farid a beim 6llum 
premur. Remurnar risa mishatt, og af pvi verda fjdll og sund 4 
milli. En um pad, hvernig 4 mishedunum stendur, hafa komid 
fram ymsar skyringar. Hér skal adeins getid beirra tvegeja, sem ég 
tel koma til greina. 

Onnur er su, a0 fjdllin séu jardskorpuremur, er hafi lyfzt upp 
(Sonder 1938), eda sundin 4 milli peirra signar remur (Reck 1921, 
Nielsen 1933) — m. 6. 0., ad hér sé um misgengi ad reda, og skul- 
um vid kalla betta misgengiskenninguna. Samkvemt henni eru 
Fogrufjoll hafin jardskorpurema eda rema, sem stdd eftir medan 
landid seig beggja vegna (a byzku Horst), en Langisjér liggur i 
sigbré (4 pyzku Graben). 


160 NATTURUFRADINGURINN 


bessi skodun virdist pd hafa heldur litla stod i pvi, sem gerzt 
hefur i sambandi vid sprungumyndanir 4 pessu modbergssvedi a 
sidustu 4rptsundum, og 4 ég bar vid Lakasprunguna, Eldgja, ung- 
legu gigarédina i Veidivotnum, Heljargja o. fl. Ekkert verulegt 
misgengi hefur ordid um pessar sprungur — nema helzt Heljargyja, 
og er bad par bo adeins med peim heetti, ad ,,gjain“ sjalf er sigin 
landrema, allt a3 1000 m breid, milli 16dréttra brotsara i hrauni 
og mobergi. Eldgja er einnig vid 4 koflum, um 600 m og mjog 
djup. Tel ég ekki dsennilegt, aS sum sund og geilar milli fjall- 
garda, sérstaklega hin langa og beina geil eftir Fogrufjollum, séu 
hlidstedar myndanir vid pessar gjar. Munurinn kynni a6 liggja i 
pvi, ad gjarnar eru yngri og til ordnar undir berum himni, en 
mobergsgeilarnar eldri og myndadar i isaldarjokli. 

Onnur skodun 4 myndun modbergslandslags er su, ad fj6llin hafi 
hladizt upp i eldgosum eins og hver Onnur eldfjoll, en po raunar 
ad meira eda minna leyti 4 kafi i jOkli eda leysingarvatni ur jokli, 
og hafi pau fengid logun sina af ad motast i geil a milli isvegeyja, 
sem héldu a6 a allar hlidar, medan a upphledslunni st6d. Vid skul- 
um kalla betta upphledslukenninguna. Pessa skodun lét ég fyrst i 
lj6s sem sennilegasta tilgatu um landslagsmyndun 4 mobergssvx6- 
inu { vestanverdri Arnessyslu (Guém. Kj. 1943 bls. 115—118). 

Kanadiskur jardfredingur ad nafni W. H. Mathews (1947, 1952) 
skyrdi sidar 4 mjOg svipadan hatt myndun nokkurra fjalla af sér- 
stakri gerd (svon. twyas) i British Columbia, N.-Am. Enn fremur 
getur hann pess til, ad likt muni standa 4 hér 4 Islandi um fjéll af 
svipadri gerd, sem hann hefur ekki sé6, en lesid um eftir Nielsen 
og Noe-Nygaard, og nefnir til demis fj6ll { Odadahrauni: Bur- 
fell, Blafjall, Sellandafjall og Herdubreid. 

Enn sidar, sumarid 1950, rannsdkudu hollenzku jarofredingarn- 
ir R. V. van Bemmelen og M. G. Rutten modbergssvedid 4 Nordur- 
landi og komust bar i dllum adalatridum ad s6mu nidurstd6du og 
ég hafdi komizt ad i Arnessyslu (Bemmelen & Rutten 1955). 

Hvorki Mathews né Hollendingarnir virdast hafa haft nokkurn 
pata af nidurst6dum rannsédkna minna i Arnessyslu, enda héofdu 
per adeins verid birtar 4 islenzku (1. cit.); og ekki er ad sja, ad beim 
Bemmelen og Rutten hafi heldur verid kunnugt um nidurst6dur 
Mathews i Kanada. Hafa pvi prir adiljar éhadir hver 6drum 
skyrt 4 sama hatt uppruna sérstakrar fjallgerdar, sem peir hafa 
rannsaka6 hver a sinu svx0i. 


LANGISJOR OG NAGRENNI 161 


Hollendingarnir halda kenningu sinni mun akvednara fram en 
ég hafoi 4dur arett um tilgatu mina og hafna med 6llu eldri skyr- 
ingum. ‘Tek ég peirra skyru r6k, sem eru fyllri en min, en ner 6ll 
hin s6mu, feginsamlega til tekna tilg4tu minni. Eg hef nylega skyrt 
nokkué fra upphledslukenningunni i Nattuirufredingnum (Gudm. 
Kj. 1956, bls. 125—129), og skal pad ekki endurtekid hér, nema ad 
pvi leyti, sem snertir sérstaklega jarSmyndun vid Langasj6. 

Eins og bedi Hollendingarnir og ég héfum synt fram 4, eru 
fjollin 4 mobergssvedi Nordurlands og médbergssvedi Sudvestur- 
lands af tveimur 6likum gerdum: stapar (t. d. Herdubreid og Bla- 
fjall, Hl6dufell og Skridan) og hryggir (t. d. Leirhafnarfj6ll og 
MOdrudalsfjallgardar, Tindaskagi og Sveifluhals). Héfum vid skyrt 
pann mun pannig, ad staparnir hafi myndazt vid gos ur pvi sem 
nest pipulaga eldrds, en hryggirnir ur sprungu. Og um hina sam- 
felldu hellu ur gragrytis- eda blagrytishraunum, sem pekur kolla 
hestu stapanna vorum vid sammala, ad hun veri afleiding af pvi, 
ad fjallid 6x upp ur jOklinum eda vatninu. Adur, medan gosopid 
var i kafi, kom ner eingdngu upp efni i moberg, en vid hekkun 
fjallsins urdu gosin 4 kolli bess undir berum himni, og ba runnu 
par upp venjuleg hraunflé0. Slika hraunhellu vantar 4 flesta — en 
ekki alla — mobergshryggina, enda_eru bpeir yfirleitt laegri en 
staparnir. 

Nu bregdur svo vid, ad 4 pvi mobergssvedi, sem hér er um ad 
reda, pb. e. 4 Mid-Sudurlandi, eru engin fjoll med einhlitri stapa- 
ger, og sérstaklega 4 nordausturhluta pess, ‘Tungnarorefum, eru 
6ll mobergsfjéllin hryggir eda fjallgardédar. Af pbessu ma marka, a6 
A sidasta jOkulskeidi hafi parna ner eingOngu ordid sprungugos. 
Svo er raunar enn, pvi ad ner allar eldstodvar, sem gosid hafa a 
Tunegndarorefum eftir ad jokla leysti par, eru einnig sprungur og 
med s6mu stefnu og a4dur. En ad hinu leytinu hefur edli gosanna 
breytzt, ad eftir isdld hafa runnid geysistér hraunfl6d ur sumum 
sprungunum. 

Uppi 4 mobergsfj6llunum 4 Tungnarorefum hafa hvergi fund- 
izt nein hraunl6g a bord vid gragrytisskikana, sem bekja marga 
stapa og suma hryggi 4 hinum mobergssvedunum. Vontun slikra 
myndana bendir til, ad fj6llin hafi myndazt algerlega i kafi i jokii 
eda vatni og jafnvel Sveinstindur, sem ris 500 m upp yfir jafnsléttu, 
hafi aldrei rekid kollinn upp undir bert loft, medan 4 upphledslu 
hans st6d. Petta gefur aftur i skyn, ad a sidasta jOkulskeidi, sem 


Er F*. fi 
See hd! Of 4 
Sa yh § a 
i i ee er ee ae 
re. im “é hh BR Pe Wire VERT 4 
Se ee Oe ae +r 
ak i oe Ae OS iS ie in % oe 
bow Za cS! Bat BS te 


162 NATTURUFRADINGURINN 


6. mynd. Fagrifjordur, Langisjor. Haskanef yzt t. v. 
Moberg cliffs at Langisjor. 
Ljésm.: Gudm. Kyjartansson. 


vera mun myndunarskeid flestra islenzkra mobergsfjalla, hafi is- 
skj6ldurinn verid sérlega pykkur yfir Tungndarérefum. Og fleira 
ber ad sama brunni. Lega pessa sveSis nerri sudurstr6nd landsins 
gerir betta sennilegt af vedurfredilegum astedum, en auk bess 
syna jOkulrakirnar 4 utj6drum svedisins (innan pess vantar per 
bergtegundir, sem slik merki geta vardveitzt 1), ad skridstefna jok- 
ulsins 14 ut af pvi til beggja hlida, t. d. vestur og jafnvel nordvestur 
yfir Koldukvisl] hja Porisdési, nordur yfir Sprengisand og sudaustur 
yfir Sidumannaafrétt (Gudém. Kj. 1955). 

Um oll Tungnarorefi er mobergsgrunnurinn smurdur jokul- 
rudningi og ausinn vikri, svo a3 varla sér 4 fasta kl6pp nema 4 ha- 
vodum, i brattlendi og i gilskorum. Ru@ningsmelarnir, sem i 
grennd vid Langasj6 eru fadema snaudir ad blagrytissteinum, eru 
vidast huldir pykkum vikursk6flum i sl6kkum og 4 jafnlendi. Vik- 
urinn er allur svartur (basaltvikur) og nest Langasjé mun mikid 
af honum ettad ur Eldgja og fleiri gomlum eldstédvum i sud- 


LANGISJOR OG NAGRENNI 163 
austri, en sumt sennilega ur Vatnadldum i nordvestri, og allmikid 
hefur eflaust betzt vid hann a sidari dldum ur Lakagigum og 
K6tlu. En vegna pess, ad parna er hvergi verulegur jardvegur og 
mun aldrei verid hafa, en hins vegar mikil sandrok, er erfitt eda 
ogerlegt ad greina sundur vikurlogin ur einst6ékum eldst6dvum eda 
gosum. A svedinu milli Tungndr og Skaftar nordan Fjallabaks- 
vegar er ekki a6 sja, ad eldgos hafi ordid nokkru sinni eftir isaldar- 
lok nema i Eldgja og framlengingu af henni til nordausturs. 


Vatn og jékull 

Nu er horfid 16nid, sem Porvaldur Thoroddsen sa 1889, ,,med 
jOkulvatni mjolkurhvitu“ vid j6kulréndina milli Langasjéar og 
Tungnarbotna. En stzdi pess sa ég vel ofan af jOklinum i fyrra 
sumar, og er bad markad gloggum strandlinum, sem liggja i s6mu 
hed og skard eitt sudur ur vatnsstedinu. Jokullinn hefur hérfad 
parna hundrud metra og vid bad opnazt nytt skard med jokulrénd- 
inni svo djupt, ad l6nid temdist. 

ba er nu enn fremur komin aurslétta fjalla 4 milli framan vid 
jOkulinn par, sem Porvaldur segir hann ganga nidur i endann 4a 
Langasj6. Ekki bykir mér koma til mala, ad Porvaldi hafi missynzt 
um petta, heldur hafi barna ordid breyting a. Ekki negir stytting 
jOkulsins til ad skyra petta. Aursléttan er allt ad 4 km 4 breidd 
milli jOkulspordés og vatnsenda ad nordanverdu og um | km, par 
sem mjost er, undir Fogrufjollum (samkv. korti Geod. Inst.), og 
fremstu rudningsdldur j6kulsins liggja um eda ofanvert vid hana 
midja. Par virdast per standast 4 vid sams konar nylegan jokul- 
rudning i hliSunum beggja vegna, en allur bessi rudningur mark- 
ar bersynilega mestu framsékn jOkulsins 4 sidari 6ldum. Hér mun 
hann aldrei hafa gengid lengra fram sidan i isaldarlok, pvi ad hinn 
ufni, unglegi jOkulrudningur stingur hér — eins og raunar vidast 
hvar vid rendur nuverandi jOkla — svo greinilega i stuf vid hina 
sléttu, vikurorpnu j6kulmela isaldarinnar, sem framar liggya. 

Sennilegt er, ad jOkullinn hafi verid nalegt hamarki framsdéknar 
sinnar, pegar Porvaldur Thoroddsen var parna 4 ferd arin 1889 
og 1893, og jokulspordurinn pa legid par, sem nu eru fremstu 
rudningshdlarnir. Siéan hefur j6kulspordurinn horfaS um 14 km 
sydst 4 sléttunni og allt ad 2 km ad nordanverdu. En auk pess hefur 
vatnsstr6ndin farzt fram svipada vegalengd. 

S4 landauki hefur getad ordid med tvennu moti: vatnsendinn 


164 NATTURUFRADINGURINN 


7. mynd. Nordausturendinn a Langasj6 sédur af Fogru- 
fjollum. Fremst: Utfallid. Fjer: adrennslid ur jéklinum og 
aurar pess. 

The northeastern end of Langisjor, filling up with outwash 
material deposited by the braided glacial stream. The outlet 
channel seen in front. 

Ljésm.: Gudm. Kjartansson. 


fyllzt af framburdi ur joklinum eda vatnsbordid lekkad. Senni- 
legra pykir mér, ad hér sé eingéngu um uppfyllingu ad reda. All- 
ur hinn marflati aur framan vid fremstu jOkulrudningshdlana er 
bersynilega slik uppfylling eda dseyri. Um hann renna tver skol- 
litar ar ur jOklinum i Langasjé, badar i mérgum kvislum og ef- 


LANGISJOR OG NAGRENNI 165 


laust breytilegum ad hetti auravatna. Nyrdri din er miklu sterri, 
og su ein er synd a korti Geod. Inst. Hinn 31. juli f fyrra leizt mér 
hun 6arennileg ad vada, og pvi gengum vid félagar fyrir hana 4 
jokli. En fyrstu dagana i september i haust var barna synu minna 
vatn og syori ain bvi ner purr, ad pvi er sja matti af Fogrufjéll- 
um. Ef su skodun er rétt, a um 1890 hafi jokulspordurinn endad 
i vatni um pao bil sem fremstu rudningsdldur liggja nu, hafa pessi 
auravotn fyllt upp um 114 km? af nordurenda Langasjoéar 4 halfri 
dld (samkvemt korti Geod. Inst. eftir lj6smyndum fra 1938). Betta 
pykir mér vel koma til mala, pvi ad grunnt kann ao hafa verid par 
fyrir. I lysingu Pborvalds Thoroddsens 4 Langasjé segir a3 visu, ad 
skridjOkull gangi nidur i vatnsendann fjalla 4 milli, en ekki, ad sa 
jOkull endi i ishamri eda jakar ur honum fljéti 4 vatninu (sbr. 
Hvitarvatn, Hagavatn o. fl. j6kull6n). Hvorugs heféi Porvaldur 
latid dgetid, ef svo hefdi verid, og ma af pessu etla, ad jokullinn 
hafi litt eda ekki nad nidur fyrir vatnsbord og grunnt hafi verid 
fram undan honum. 

Ekki er ad fortaka, ad eitthvad hafi lekkad i Langasj6 4 sidustu 
6—7 aratugum med pvi moti, ad Utfallid ur honum hafi skorid sig 
nidur, og mundi sti lekkun vitaskuld eiga sinn patt i breikkun 
landremunnar milli vatns og j6kuls. En bo ad augljdst sé, ad tals- 
vert hefur lekkad i Langasjé 4 undanfornum 6ldum eda arpusund- 
um, eins og bratt mun ad vikid, tel ég dsennilegt, ad vatnsbordid 
hafi breytzt ad radi svo seint, ad pad geti valdid nokkru verulegu 
um pann landauka vid vatnsendann, sem hér var um a6 reéa. 

Utfallid ur Langasjé beljar i fossaféllum fram af mjoum mé- 
bergspréskuldi, sem heldur uppi vatninu, allra vestast { skardinu, 
sem pad fellur um i gegnum Fogrufjoll. Siéan rennur pad gegnum 
langt, mjott og bugddtt l6n og um lygnan os ur pvi i Skafta, eins 
og fyrr var fra sagt. Allt fall pessarar stuttu ar er 4 efri kaflanum 
og mun nema um 20 m, en lengd pess kafla er adeins um 14 km 
og brattinn sivaxandi upp ad Langasjé. I bedi skiptin, sem ég 
kom ad Utfallinu, var vatnsbordid i s6mu eda mjég svipadri hed, 
og aetladi ég rennsli arinnar 15—20 m3 4 sek. Samt var adrennslid 
i Langasjé6, eins og pegar er getid, miklu meira i fyrra skiptid, en 
pa var lika sérlega sterk sélbraé 4 joklinum, og etla ma, ad degra- 
sveiflur { adrennslinu séu algerlega horfnar { afrennslinu ur svo 
stéru st0duvatni. En eflaust er rennslid { Utfallinu miklu minna 
vetur en sumar. 


166 NATTURUFRADINGURINN 


Sjalfur utfallsésinn er adeins um 15 m breidur, og hefur hann 
sagad sig allt aS 10 m nidur { utfallspréskuldinn, sem er allur ur 
modbergi. Su skora er med 16dréttum veggjum, og ef til vatnsvirkj- 
unar kemi, veri barna agett stiflustadi ad 6dru leyti en pvi, ad 
erfitt er a3 komast ad pvi. Mobergid er heillegt ad sja og ekki pvi 
likt, aS miklar lekazdar liggi um bad. Pd mun einhver leki eiga 
sér stad undir utfallsbréskuldinn. Pad syna allvatnsmiklar lindir, 
sem koma fram nidri vid 16n nordan ar. En per eru med teru vatni, 
og bendir pad til, ad hid skoluga jékulvatn ur Langasjo siist um 
finar bergglufur, en renni ekki um Oslitnar edar. 

Mijég vida 4 stréndunum vid Langasjé og { eyjum hans og holm- 
um eru tver gléggar strandlinur eftir harri vatnsstodu en nu er. 
Eg skodadi per bezt innan til vid Sveinstind og meldist hin legri 
3,5 m og hin efri 5,5 m yfir vatnsbord. Per koma vidast fram sem 
litil brimprep { lausum jardl6gum eda kambar ur kastmol, en eru 
sums stadar (t. d. vid Fagrafjérd og Utfallid) klappadar i fast 
berg sem mjoir stallar eda laréttar skorur og skutar. Heo strand- 
linanna virdist s6m allt i kringum vatnid. Per syna, ad vatnsboro- 
id hefur lakka@ tvisvar, en verid nokkud stédugt bess 4 milli. Astad- 
an er eflaust su, ad utfallid ur vatninu hefur skorizt nidur, einnig 
i tveimur lotum. 

Efsta strandlinan (5,5 m) er svo skarpt morkud, ad etla metti, 
aS vatnsbordio hafi legid vid hana 6ldum saman. Likt er bessu 
farid um neori strandlinuna (3,5 m), pbott mér virdist hin naum- 
ast eins glogg. En strandlinan, sem liggur vid nuverandi vatns- 
bord (0 m) og enn er i myndun, virdist heldur skemmra 4 veg 
komin en hvor hinna. Marka ég petta helzt af staré skuta og 
gjOgra, sem brim hefur sorfid i fast berg, og er pad vissulega mjég 
onakvemur melikvardi. 

Pad sem eftir stendur af mdbergsbréskuldinum vid niverandi 
utfall ur Langasjd, er allt nokkrum metrum herra en efsta strand- 
linan. En ekki er nema sennilegt, ad dalitill slakki hafi upphaf- 
lega verid i préskuldinn par, sem utfallsskoran er nu, og hafi hed 
bess slakka radio hed hins forna vatnsbordés vid efstu strandlinuna. 

Utfall ur stéduvatni veltir engri grjétmylsnu eftir botninum og 
vinnur pvi litiS sem ekkert 4 botnkléppinni. bvi hefur utfallinu 
ur Langasj6 unnizt mjég seint ad grafa sig nidur, bd ad straumkast 
sé xrid og botnklépp i linara lagi. Ef til vill hafa sérsték sjaldgef 
atvik hjalpad til i pau tv6 skipti, sem Utfallinu midadi nokkud ad 


LANGISJOR OG NAGRENNI 167 


8. mynd. Utfallid. 
The outlet of Langisjor. 
Ljésm.: Gudm. Kjartansson. 


resa fram Langasj6. Kloppin kann ad hafa sprungid i jardskjalfta 
eda af ovenjulegum isrudningi. Jokulhlaup i nordurenda vatns- 
ins, t. d. ur léninu, sem Porvaldur fann, en nu er burrt, koma einn- 
ig til greina. [ fyrri graftarlotunni lekkadi vatnsbordid nidur ad 
3,5 m strandlinunni og i hinni sidari nidur i nuverandi hzo. 

Af pvi, sem pegar er sagt, metti «tla, ad efsta strandlinan mark- 
adi hid elzta vatnsbord Langasjéar, eins og bad var 4 vatninu ny- 
myndudu, eftir ad isaldarjOkulinn leysti 4 beim sl6dum fyrir eitt- 
hvad um 10 pusund arum. En ymislegt, sem nu skal talid, bendir 
til, ad pessu sé ekki svo farid, heldur sé efsta strandlinan miklu 
yneri. 

Fogrufjoll na nu Orlitid inn i r6nd Vatnajokuls. Par er bratt 
ofan af beim nidur 4 lagan jokulinn, og ekki 6rlar a, ad fjallgardur- 
inn taki sig upp aftur inni f joklinum, heldur bendir allt yfirbragd 
jOkulsins til, aS undirlag hans sé mishxdalitid. Fjallgardurinn vird- 
ist raunverulega enda parna. Ef jOkulisinn veri tekinn burtu, kemi 


168 NATTURUFRAEDINGURINN 


ee ie me 


9. mynd. Gamlar strandlinur vid Langasjo. 
Old shore-lines of Langisjor. 
Ljésm.: Gudm. Kjartansson. 


parna ad 6llum likindum i ljés nestdypsta skardid ut ur bergpro 
peirri, sem Langisjér liggur i. Fullvist ma telja, a6 um mikinn 
meirihluta bess tima, sem lidinn er fra isaldarlokum og jardfrx6- 
ingar kalla ,nutima‘ eda ,,mannodld“, hafi Vatnajokull verid miklu 
minni en hann er nu og jafnvel ekki nema svipur hja sjon. Medan 
svo var, mun Langisjér hafa haft afrennsli nordan vid enda Fogru- 
fjalla austur i Skafta. Nu eru ad visu aurarnir undan jokulsporo- 
inum vid fjallsendann nokkru herri en yfirbordid a Langasj6, 
og beir kunna jafnvel ad reynast herri en efsta strandlinan. En 
pessir aurar eru ny jarémyndun, sem fer enn bykknandi og hekk- 
andi. Fyrir pusund arum voru peir sennilega — og fyrir mérgum 
busundum dra ner 6rugglega — legri en ntverandi vatnsbord 
Langasjoar. 

» Hlyvidriskafla nutimans“ lauk fyrir h. u. b. 2500 arum (nal. 
motum bronsaldar og jarnaldar), og hefur vedratta yfirleitt verid 
Oblidari sidan. Vart kemur til mala, aS Vatnaj6kull hafi nad fram 


LANGISJOR OG NAGRENNI 169 


ad enda Fogrufjalla fyrr en eftir bessi timamot, og varla heldur, 
ad hann hafi jafnan nao pangad sidan. En alltaf begar bil var milli 
jokulsins og fjallsendans, var par afrennsli ur Langasjé og yfir- 
bord hans legra en nu, svo framarlega sem ekki leynist berghrygg- 
ur undir jokli og aur inn af Fogrufj6llum. 

Allt bendir til, ad Langisjor hafi ba fyrst ordid til sem stort 
stoduvatn, er jOkullinn gekk fyrsta sinni fram ad enda Fogrufjalla 
og lokadi hinu forna utfalli. En hvener gerdist petta? — Ef til vill 
einhvern tima fyrir landnams6ld, en annars varla fyrr en arferdi 
tok ad versna nalegt byrjun 14. aldar (Sigurdur Porarinsson 1956, 
bls. 16). Sigurdéur Pérarinsson (1943) hefur synt fram 4, a6 eftir 
landnam hafi jOklar ordid mestir hér 4 landi um midbik 18. aldar 
og aftur um midbik 19. aldar og hafi margir pbeirra jafnvel aldrei 
eftir lok isaldar gengid jafnlangt fram og i pessi tv6 skipti. Ma 
telja fullvist, ad a bessum sidustu dldum hafi hid forna afrennsli 
ur Langasj6 innan vid Fogrufjoll jafnan verid lokad af jOkli og ut- 
fallid pvi verid par, sem pad er nu. En — sem sagt — pannig hefur 
pessu sennilega verid farid stundum adur. 

Fyrsta kastid, eftir ad jokullinn lokadi fyrir upphaflega af- 
rennslid, hefur vatnsbord Langasjéar verid 5,5 m herra en nu og 
marka6 par efstu strandlinuna. Varla fer hja pvi, ad 4 pessu stigi 
hafi vatnid stundum brotizt undir eda i gegnum jokulstifluna og 
valdid jokulhlaupum i Skafta, enda eru til dlj6sar sagnir um ey6- 
ingu byggdar af voldum hlaupa i Skafta 4 fyrri dldum (Sveinn 
Palsson 1945, bls. 266 og 538). 

Nestlegsta skard ut ur Langasjoarpronni (ad undanskildu pvi, 
sem pegar er getid og lokad er af j6kli) er vid sudvesturenda hans, 
einmitt par sem Porvaldur ‘Thoroddsen taldi vera afrennsli gegnum 
sanddldu. Petta skaré meldist mér (med Paulin-hedarmeli) a6- 
eins 10 m hatt yfir vatnsfleti Langasjéar. Fast sunnan vid pad sprett- 
ur upp lekjarsytra { baslaga gilskoru og rennur sudur af { Hvann- 
oil og Skafta. Efstu lindirnar mezldust 6 m undir vatnsbordi Langa- 
sjoar. Vatn peirra var tert og hitastig pess 2,2°. Allt haftid milli 
pessa botns og Langasjéar virdist vera laus melur, vikur efst, en 
sennilega jOkulrudningur undir. Eflaust er lakjarsytra pessi ad 
einhverju leyti leki ur Langasj6. 

Augljost er, ad aldrei hefur verid utfall ur Langasjo yfir betta 
melhaft. Ef svo hef0i verid, hlyti ad finnast strandlina i 10 m hed 
yfir vatnsfleti; en svo er ekki. Enn fremur hefdi hinn lausi melur 


170 NATTURUFRADINGURINN 


fljétlega skorizt sundur, ef vatn hefdi runnid yfir hann. En litlu 
hefur munad, adeins faeinum metrum, ad utfallid yrdi parna en 
ekki um niuiverandi utfallsskard, pegar hekkadi { Langasjo fyrsta 
sinni vegna jOkulstiflu. 

Ef rénd Vatnajokuls legi 3—4 km framar en hun lggur nu, 
veri nuverandi utfall ur Langasjé lokad af jokli, vatnsbordid 
mundi hekka, unz nytt utfall yrdi ur sudvesturenda vatnsins, en 
pad utfall mundi fljotlega skera sig nidur og rasa vatnid fram. 
StaShettir beir, sem pbegar hefur verid lyst, syna, ad petta hefur 
aldrei gerzt — ekki einu sinni i isaldarlokin, medan joklar voru a6 
bradna af halendinu. Af pessu er ljdst, ad isaldarjOkulinn hefur 
ekki tekid seinna upp af innri enda Langasjéar, beim sem nu veit 
ad jOkli, en af hinum fremri. Petta kemur vel heim vid pad, sem 
adur var getid um skridstefnu sidasta isaldarjOkulsins yfir Tungn- 
arorefum. Hja Langasj6 var su stefna ur nordvestri, pbvi sem nest 
pvert 4 stefnu vatnsins. Ekki pykir mér odsennilegt, ad isaldarj6k- 
ullinn hafi verid svo pykkur yfir Tungnarorefum, a0 eftir vedur- 
farsbreytinguna til hins betra hafi hann enzt lengur par en jafnvel 
a pee svedum, sem skridjoklar fra Vatnajokli hafa nu lagt undir 
sig 4 sidustu arpusundum. 


HEIMILDARIT — REFERENCES 


Bemmelen, R. W. van & Rutten, M. G. 1955. ‘Tablemountains of Northern 
Iceland. Leiden. 
Einarsson, Trausti 1946. Origin of the Basic Tuffs of Iceland. Acta naturalia 
islandica 1. 
Isafold 1878 (Fréttir): 96. 
Kjartansson, Gudmundur 1943. Jardsaga. Arnesinga saga 1: 46—250. 
— 1952. Geologisk oversigt. Timarit V.F.I. 37: 2—10. 
— 1955. Frodlegar jokulrakir. Natturufr. 25: 154—171. 
— 1956. Ur ségu bergs og landslags. Natturufr. 26: 113—130. 
Landndamabok 1946. Islendingaségur 1. Reykjavik. 
Mathews, V. H. 1947. ,,Tuyas“, Flat-Topped Volcanoes in Northern British 
Columbia. Amer. J. Sci. 245: 560—570. 
— 1953. Ice-Dammed Lavas from Clinker Mountain, Southwestern British 
Columbia. Amer. J. Sci. 250: 553—565. 
Nielsen, Niels 1933. Contributions to the Physiography of Iceland. K. danske 
Vidensk. Selsk., Nat. og Mat. Afd., 9 Rekke, IV. 5: 183—286. 


— 1937. A Volcano under an Ice Cap, Vatnajokull, Iceland. Geogr. J. 
40: 6—23. 


LANGISJOR OG NAGRENNI 171 


Noe-Nygaard, A. 1940. Sub-Glacial Volcanic Activity in Ancient and Recent 
Times. Folia geogr. dan. 1: 4—67. 
Palsson, Olafur 1884—85. Kénnud fj6ll sumarid 1884. Sudri 2: 127 og 3: 1-2. 
Palsson, Sveinn 1945. Ferdabdék Sveins Palssonar. Reykjavik. 
Peacock, M. A. 1926. The Volcano-Glacial Palagonite Formation of Iceland. 
Geol. Mag. 63: 385—399. 
Reck, Hans 1921. Uber vulkanische Horstgebirge. Z. Vulkanol. 6. 
Rist, Sigurjén 1956. Islenzk vétn. Reykjavik. 
Sonder, R. A. 1938. Zur magmatischen und allgemeinen Tektonik von Island. 
Schweiz. Min. Petr. Mitt. 18: 429—436. 
Thoroddsen, PBorvaldur 1890. Ferd til Veidivatna sumarid 1889. Andvari 16: 
46—115. 
— 1894. Ferd um Vestur-Skaptafellssyslu sumarid 1893. Andvari 19: 44-161. 
— 1893—94. Rejse i Vester-Skaptafells Syssel paa Island i Sommeren 1893. 
Kgl. danske geogr. Selskabs. Skrifter 12: 167—234. 
— 1895. Ferd um Austur-Skaptafellssyslu og Mulasyslur sumarid 1894. And- 
vari 20: 1—84. 
— 1914. Ferdabék 2, Kaupmannahdéfn. 
Pborarinsson, SigurdOur 1943. Oscillations of the Iceland Glaciers in the Last 
250 Years. Geogr. Ann. Stockh. 25: 1—54. 
— 1956. The Thousand Years Struggle against Ice and Fire, Reykjavik. 
Uppdrattur Islands 1844 eptir landmelingum Bjarnar Gunnlaugssonar. 
Reykjavik og Kaupmannahd6fn. 
Uppdrdttur Islands 1943, 1945 og 1953. Geodetisk Institut, Kaupmannahéfn. 


SUMMARY 
The Lake Langisjor and its Surroundings, South Iceland 
by Gudmundur Kyartansson. 


Museum of Natural History, Reykjavik 


The lake Langisjér occupies a trough-shaped depression between steep 
mountain ridges stretching out from the southwestern edge of the Vatnajékull. 
It was discovered and named by Porvaldur Thoroddsen (1890, 1895), whose 
broad description of the topography is referred to. The surroundings of the 
lake are a typical Moberg area as defined by the author: 

Within the so-called Méberg (or Palagonite) Formation of Iceland three 
large areas stand out as the most typical, both in regard to petrology and 
morphology. These (in the strict sense) are the mdberg areas of (1) South- 
West, (2) North, and (3) Middle South Iceland (Kjartansson 1956 a, fig. 1). 
The bedrock of these areas is largely made up of the mdberg, which is brown 
basaltic glass, itself fragmentated and containing in various quantities frag- 


172 NATTURUFRAEDINGURINN 


ments, globules, veins and dikes of a more or less crystalline basalt. ‘These rocks 
are of Late Pleistocene age. 

The most striking features of the mdberg landscape are: (1) its lack or 
slight development of surface drainage owing to the permeability of the bed- 
rock and resulting in little erosion except by the wind; (2) numerous serrated 
mountain ridges running all in the same direction within each modberg area, 
and (3) small, steep-sided, isolated plateaux (tablemountains) elongated in 
the same direction. Both kinds of mountains consist almost exclusively of mo- 
berg, except for the tops of many of the plateaux, which are usually covered by 
sheets of lava. Such sheets are more rarely found on the tops of the ridges. 

As to the origin of these morphological features there are chiefly two dif- 
ferent theories, that of vertical displacement and that of subglacial accumu- 
lation. According to the first theory the méberg mountains are strips of the 
earth’s crust that have either been lifted above their surroundings (Sonder 
1938) or remained when these subsided (Reck 1921—22, Nielsen 1933). 

The second theory maintains that the méberg magma was extruded (or ,,in- 
truded“) subglacially into vaults or hollows melted into or through the ice- 
sheet by volcanic heat, and that by this process the new material was moulded 
between the walls of ice into almost the present shape of the mountains. The 
hollows were filled with melt-water which caused the magma to solidify into 
méberg and pillow-lavas rather than into (normal) flows of lava. The ridges 
owe their shape to linear magma vents and the plateaux to more central ones. 
The flows of lava covering the flat tops of some of the mdberg mountains 
are interpreted as having been produced subaerially when the mountains had 
grown sufficiently in height to reach above the surface of the melt-water. 

This view was set forth as a hypothesis on the origin of the morphology in 
the mdberg area of S. W. Iceland by the author (Kjartansson 1943). After- 
wards, much the same origin was suggested by W..H. Mathews (1947, 1952) 
for several flat-topped mountains (,,tuyas“) >in British Columbia. Then this 
view — in full agreement with my hypothesis as outlined above — was ex- 
pressed by Bemmelen and Rutten (1955) for the mountains of the mdberg 
area of North Iceland. All these authors seem to have come to their conclu- 
sions independently of each other and of my hyothesis which had been published 
in Icelandic and is not referred to in their papers. 

The accumulation theory is applicable also to the mdberg area of Middle 
S. Iceland, or at least to the northeastern half of it (the Tungndrérefi) 
including Langisjér, as well as to the two other mdberg areas of Iceland. 

However, the Middle South Area differs from the two others in the foll- 
owing respects: 


(1) All the mountains are of the ridge type, none being tablemountains. 
This shows that volcanic activity was exclusively linear in this area throughout 
the time of its formation, which took place during the last glaciation. In fact, 
the activity has maintained this character also in postglacial time. 

(2) None of the mountains are capped with lava sheets, and normal flows 
of lava seem not to occur in the mdberg formation of this area (between 
Skafta and Tungna). This indicates such a heavy glaciation of this area as 


LANGISJOR OG NAGRENNI 173 


to prevent subaerial eruptions even from the highest of the volcanoes. A great 
thickness, causing long persistence, of the ice sheet of the last glaciation is 
further indicated by an outward direction of the striz from this area. 

After the passing away of the last Pleistocene glaciation and throughout 
the postglacial climatic optimum the basin of Langisjér probably drained 
towards the northeast into the valley of the Skafta. Later on, an advance 
of the Skaftarjokull (a glacier of the Vatnajokull ice-cap) closed this original 
outlet of the lake. Possibly, this did not happen until the 14th century. 
Then the level of the lake rose to produce the present outlet, called Utfall, 
across a col in the ridge of Fogrufjdll. This outlet has cut a narrow gorge 
through the col causing the water level to sink again. ‘Two distinct shore- 
lines, 5.5 and 3.5 metres respectively above the present level of the lake, 
show that this erosion took place in two successive stages. 

About 1890 the front of Skaftarjokull was near its farthest reach in post- 
glacial time, but since then it has receded several hundred metres. Now it is 
about to leave the northeastern end of the Fégrufjoll ridge and thereby to 
reopen the original passage of draining from Langisjor. But this passage and 
the adjacent end of the lake having been filled with moraine and glacial out- 
wash material and the level of the lake having sunk, the outlet of Langisjér 
is not likely in the future to return to its original position. 


niversity of Alberta Library 


wing 


0 1620 0332 8869 


